WicipediA 


Woloffeg 


laith a siaredir yn Senegal, Gambia a Mawritania yng ngorllewin Affrica yw Woloffeg, hefyd Woloff, 
Wolof neu Ouolof. Mae'n aelod o is-deulu leithoedd Atlantig y teulu ieithyddol leithoedd Niger-Congo. 

Er mai Ffrangeg yw iaith swyddogol Senegal mae Woloff a Ffrangeg yn cael eu defnyddio mewn addysg 
gynradd ac mae tua 3.2 miliwn o bobol erbyn hyn yn siarad y iaith fel mamiaith a thua 3.5 miliwn arall fel 
ail iaith. Fe'i siaredir gan tua 80% o boblogaeth Senegal. yn cynnwys pobl nad ydynt yn aelodau o grŵp 
ethnig y Wolof. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Woloffeg&oldid=1630369" 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 5 Medì 2014, am 16:30. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





